


a ' MARWNAD | 


(DDR / 


 conFADW TaLANE'T'I k 


AM... Y : 






PARCH, THOMAS CHARLES, A., W^ 






Yrhwn'a ydaw edd. ar 'byd y Ha 
O: » Hydref, 1814- Ym, 'g 









my 
ah 


Xx 
GE A 





A! Uoni iA a 


femy, aw 1, hai a droant MU 







Bai 


HS 


ET ant syd ay. 






T4104RTEÏOO 






— Argaphwyd. gan, Eyan Tags 


wm mp. enid. nein w 






X8IS.. 





în 
ym^ 


5 — a 
MARWNAD, &e.. 


AE'r Eglwyfi yn galaru, 
'Trwy'r gogledd- dir faith a'r de, 
Am farwolaeth Charles o'r Bala, 
Ffyddlon was ì Frenhin ne; 
Fe fu ffyddlon yn llaw'r nefoedd, 
Í gyhoeddi'r fengyl lân, 
Â'i throfglwyddo i ardaloedd, 
Lle na bu hi 'rioed o'r bla'n. 
2 Hyn yn unig oedd eì ddyfais, 
A'i fyfyrdod ddydd â nos, 
Po'dd y gallai ddodi allan, 
Werthfawrogrwydd ange'r gros, 
Enw'r Iefu oedd yn waítad, ì 
O flaen ei lygaid ef o hyd, 
| - A lles eneidiau byd colledig 
Fee ew edd ei lafur ef i gyd. 


3 Nid rhwynmotbaieh di yfgwyddarall, .. 
scaebb vi Heb, ymaflyd-ynddo eihun, Bd! ì 
Â'u coffau drachefn/panddul 31 15i 
Nes gorch'mynion nid oedd flin ; 
'Roedd ei eiriau ynghyd â'i gamrau; 
Yn cyfaddeu'n uchel iawn, 
Mai dieithr ar cy ddaa, 
Oedd ef yma fore a 'nhawn. 
4 Roed ên dad i'r 'alTofafiwm, 
'T rwy'r gôgleddir fâwr a'r de, 


Te 
A'n 





o 
A hynny nid o ofodiad dynion, 
Ond gofodiad Brenhin nes 
'Roedd yn drachtio o'r ffynnonau, 
Nes ba'i fronnau'n llawn o laeth, 
A'r eglwyli' n cael eu maethu, 
Gan yr hyfryd ddidwyll faeth, 


5 'Roedd yn galw ar bregethwyr, 
Oam heip i i dynnu'r rhwyd, 
Acam loywi eu crymmanau, 
Fel y cae'r llangcefau fwyd; 
O na íafed neb yn fegur, 
Ond pawb yn ffyddlon yn ei le, 
'N erbyn byd a chnawd a fatan, 
A'i holl gas ddichellion e. 


6 Fel hyn y byddai'n llawn ei enaid, 

Yn waítad ynghyn'lleidfa'r íaint, 

Ac yn dywedyd wrth ei frodyr, 
Fod gwafanaeth, Duw yn. fraint, 

'Roedd yn EW» o'r ffynnonau, 
A'r pibellau'n carrio'r no r 

ì Trwy'r eglwyfi heb ei golli 
Y mae'n llawn dyíftiolacth fiwr, 


y O mor hôff oedd ganddo wrando]! 
Geiriau Duw o enau planty,, 
'Roedd hynny'n waltad rym ì'w yfpryd, 
Fel melus wîn neu loyw nant, 
Fe'u gofodai fel colofnau, .., ^ 
Neu fel dina< fawr ar fryfis,, 
Nes y bae torfeydd yn d'wcdyd,” 


Ni wclfom ni crioed fel hyi n, 


$ Wrth wel'd hyn fe fyddai' uf “ern] 
Mewn cynddaredd mawr llid, 








A 

Ac yn ochain yn ddychrynllyd, 
Fod C2arles yn aílonyddu'r byd ; 

O na fagai hyn eiddigedd, 
Âr ryw filoedd lanw ei le, 

A mil o weithiau yn helaethach, 
Aneirif ydyw doniau'r ne, 


9 Beth bynnag 'maflai ddwylaw ynddo 
A'i holl egni gweithiau'n rhwydd, 
Ac ni chae un rhyw. ddiogi, 
Mo'i ddioddef yn ei ŵydd, 
Nid breuddwydio dan ei ddwylo, 
m ryw amfíer gwych i dd'od, 
Ond gwafanaethu Duw yn wrefog, 
AÂ rhodio'n addas er ei glod, 


fo. Ac fe gym'rai bob manteifion, 
A chyíleufdra i ddweud y gwir, 
Nid yn unig yn y pulpit, 
'Roedd e'n hau'r gronynau pur, 
Ychydig yma, a 'chydig accw, 
Ac ni attaliau ddim o'i law, 
Ond d'weud y gwir wrth eî gymydog, 
Saif yn nydd y farn a ddaw. 


II Ymarferwch â'r gair fan€aidd, 

Sydd yn dryllio'r graig fel gordd, 

P'odd y gellwch fyn'd i'r nefoedd, 
Ac heb wybod dim o'r ffordd, 

O na chym'rwch hanes unig, 
Mynwch wybod meddwl Duw, 

P/odd y mae'n cyfodi'r meirw, 
I dd'od i'r lan o'u beddau'n fyw. 


12. Dyma'r modd y byddai'n deifyf, 
Ô cymmoder chwi âg Ef 





A 








SC 
Eiftedd ar y drugareddfa, 
Mae Tywyfog mawr y nef, 
a Dewch blant bychain, dewch henafgwyr, 
Dewch chwi ieuengc€tyd, canol oed, 
I briodas mab y Brenhin, 
Gwledd na bu o'i bath erioed. 


T3 Bore godi hwyriì gyígu, 
A phregethu'n ddiwyd iawn, 
Ni oítegai, ag ni ddiítawaì, 
Yn y bore na'r: prydnliawn, 
Yr oedd cariad ynddo'n berwi, ^ 
ac ni's gall'fai dewi fon, 
Am drag wyddol:arfaeth gadarn, 
A rhinweddau gwaed yr Oen. 


14 Fe 'ígrifenodd aml: lyfrau, 
A thraethiad: idiol i 
thraethiadau buddiol iawn, 
Byddai'n myn'd ac yn dychwelŷd 
ros y moroedd llydain Ilawn, 
" Roedd yn llawn:o duedd duwidl, 
Danfon Biblau:drosy byd, * 
I'r paganiaid, llemae t'w'llwch 


Yn eu cuddio oll i gyd. 


15 'Fe fyddai'n myned i'r dinafoedd; 
Ac yn chwilio yn ddilai, 
Ac yn gofyn i'r trigolion, 
Â oes Bibl yn eich tai, 
'Fe dofparthau'r trefydd mawrion, 
“Fe'u gofodaii ofal rhai, 
Sef golygwyr o'r ffyddlonaf 
' A'r duwiolaf ag a gais 
10: Hyn fendithiodd Duw. yn rhyfedd, 
'Fyned a'r newyddion da, 


îe. 











6 


1 ddiddymu anwybodaeth, 

Lle'r ymledodd fel rhyw bla, 
Roedd mor ffyddlon gyd â'r tlotaf, 
A chyd â'r cyfoethogaf ddyn, 
Gan gydnabod mai'r un fylwedd, 

Yw plant Adda bob-yr un. 


17 'Roedd yn llawn o dân y nefoedd, 
A'i enaid weithiau fyddai'n fflan: 
Wrth wel'd torf o bechaduriaid, 
A'u heneidiau'n gwneuthur cam ; 
Fe fu'n foddion yn llaw'r nefoedd, 
I wneud peth rhyfedd yn ei ddydd, 
'Tra b'o haul yn y ffurfafen, 
Am Charles o'r Bala coffa fydd, 


18 Allai lai na chyffwrdd rhyw beth, 
Am y fwmbl gafodd cc 
Ar y mynydd cribog uchel, 
Wrth drafaelu o lei le, 
Profedigaeth a'i cyfarfu, 
Dwfr chwerw Mara oedd, 
Ond o'r 'ícerbwd daeth meluíder, 
A wnaeth lawer wrth eu bodd, 


19 Nid oes ond Jehofa'n unig 
'Dry.gyígod ange n fore dydd, 
Nîd oes dim yn anhawdd iddo, 
Os gofynir ef mewn ffydd, 
Ma- pob prth yn eiddo i ni, 
Bywyd, angeu os bydd raid, 
Nid oes arnom ddim yn eiíiau, 


Ond$ael Iefu Griít o'n plaid, 





W, 0 Cariad, caredigrwydd brawdol, 
A Oedd e'n fagu y'mhob man, 















7 
Codi'r gliniau fae'n ymollwng, 
Hoffai'n fiwr ddiddanu'r gwan, 
Llewyrchu felly ger bron dynion, 
Rhodio'n weddus wrth liw dydd, 
A iachau y cloff yn hytrach, 
na'r bywyd oedd e'n fyw trwy ffydd, 


2t 'Roedd yn begian help gweddiau, 
Dros eì deulu wrth orfedd nef, 
Nac anghofiwn ddim o hynny, 
'. Dros ei fcibion anwyl ef, 
'Fe feithrinodd amryw filoedd 
O blant cymru a lloegr fawr, 
Nid oes neb a all ddych'mygu, 
Faint eì wobr ef yn awr. 


24 'Roedd e'n llariedd ae yn dirion, 
A'i wyneb-pryd fyddai'n llon, 
Gall'íai'r gwaela neíu atto 
Ac a droediau'r ddaear hon, 
“Fe wrandawai drydar enaid, 
Ac os cai e'r lleiaf peth, 
Fe wnae fagu hynny i fynu, 
Ac ni chae e' fyn'd ar feth. 
23 Ond os gwelai rai'n rhyfygu, 
'Nglyn â'u beie'n mentro 'mla'n, 
| Ni wnae arbed dim o'r rheini, 
Cym'rai gleddau'r gair i'w gwân, 
"Roedd yn cario pob gorchwyliaeth, 
Gyd â rhy gylWddb mawr, 
Burach burach hyd y diwedd, 
O mor anhawdd 'mado 'nawr, 
24 'Roedd e' megis tyw'íen addfed, 
"Nawr yn diígwyl am ŷ dydd, 



















a 


Ac yn d'wedyd wrth ei Arglwydd, 
Gollwng di dy was yn rhydd, 
*Fe dyftïolaethe 'ngrym y dyfroedd, 
Fr mor arwed oedd yr hìn, 
— Ei fod yn noddfa ddigon cadarn, 
|. Tw gynnal yn'y tywydd blin. 
25 Er cymniaint oedd ei ddefnyddioldeb, 
Yn y winllan'tra fu byw, 
Mil o weithiau'n” werthfawrocach, 
Ei farwolaeth gan ei Dduw, 
Na!alaywn fel heb obaith, 
«Ond ymoftyngwn hyd y llawr, ^M 
Nid'aes yma ddim yn digwydd, SS 
Oneasdrefnodd arfaeth fawr. CE 
26./Mae Diiw yn carrio mlaen ei achâs» 
Yn Hollol ar ei gwyddau 6i hun, 
Draw 6'r ocíoedd y bu Abel”. o 
'Mllaen-hyd ddyddiau Mab y dyn; 
O am gredu'r addewidion, 
l)daeth 0 enau Brenhin nen, 
Byddaf gyd â chwi bob amfers, 
Hyd y dìwedd oll Amen, 
















DIWEDD, 






